MWAMUNA 
NDI MKAZI 


MKAZI NDI 
MWAMUNA 


"Mulungu ndiye chikondi." 


Ndichoncho! Koma izi sizikutanthauza 
kuti tsopano mudzakhala ogonana 
amuna kapena akazi okhaokha. 
Mulungu amakukondani ndipo safuna 
kuti mukhale ndi moyo womvetsa 
chisoni. Mulungu amadana ndi 
kugonana kwa amuna kapena akazi 
okhaokha. 


Usamagonana ndi mwamuna, monga 
amagonana ndi mkazi; Usamagona ndi 
nyama iri yonse kudzidetsa nayo; kapena 
mkazi asaime pamaso pa nyama kugona 
nayo; LEVITIKO 18:22-23 


Taonani, ichi chokha ndachipeza, kuti 
Mulungu analenga munthu wolungama; 
Koma afunafuna zopeka zambiri. 
MLALIKI 7:29 


Kodi simudziwa kuti osalungama 
sadzalandira Ufumu wa Mulungu? 
Musanyengedwe: adama, kapena 
opembedza mafano, kapena 
achigololo, kapena akudziipsa ndi 
amuna, kapena ogonana ndi amuna 
okhaokha, kapena ambala, kapena 
osirira, kapena oledzera, kapena 
olalatira, kapena olanda, sadzalowa 
Ufumu wa Mulungu. 

1 AKORINTO 6:9-10 


Chifukwa cha ichi Mulungu 
adawapereka iwo ku zilakolako 
zonyansa; amuna ndi amuna akuchita 
chonyansa, nalandira mwa iwo okha 
mphotho ya kulakwa kwawo yomwe 
idayenera. AROMA 1:26-27 


"Ndinabadwa chonchi." 


NGATI NDI MMENE MUMAGANIZIRA, 
MULUNGU WAPEREKA YANKHO. 
MUYENERA KUBADWA 
MWATSOPANO! 


Yesu anayankha nati kwa iye, Indetu, indetu, 
ndinena ndi iwe, Ngati munthu sabadwa 
mwatsopano, sakhoza kuona Ufumu wa 
Mulungu. YOHANE 3:3 


Pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi 
kotero, kuti anapatsa Mwana wake wobadwa 
yekha, kuti yense wakukhulupirira lye 
asatayike, koma akhale nawo moyo wosatha. 
YOHANE 3:16 


Yesu ananena naye, Ine ndine njira, ndi 
chowonadi, ndi moyo; palibe munthu adza 
kwa Atate, koma mwa Ine. YOHANE 14:6 
Sindinabwere kudzayitana olungama, 
koma ochimwa kuti alape. LUKA 5:32 


